CERDD NEWYDD 




YN GOSOD ÁLLAN 


** Fraint y rbai a obeithiant yn yr Ärglwydd, 
i ýnghyd a thruenus gyflwr yr anuwiol wedi 
4 iddynt ymadael a’r fucbedd hon. 


Ar y don a elwir, il Bryniau'r Iwerddon 


FRYDÁIN clyw a deffm, mae lieddyw’n gyf- 
lawn bryd, 

1 yraofyn ffrynd a’n cadwo, pan losger hyn o fyd; . 

O gwybydd di a minnau, pan elo’n cyrft i’r bedd, 

Mai gwell na mil o fydoedd,fydd ffaír Duw ä’i hedd* 


’Does nemawr iawn o amser gan neb o ddynolrywj 
Ÿ Cyn ’mado o’r byd presenol, a ymddangos o flaeu Duw 
2, Ac yno ca&n ein barnu, yn gywir am ein gwaith, 

'*** A’n settio'n un o ddau le i dragywyddoldeb maith. 


;[ Mae’n drist i wel’d henafgwyr, sy’n mron ar fin y bedd, 
j Yá rhodio llwybrauYgelyn, heb sôn am Frenin bedd j 
wybỳddwn fod diwruod u syndod yn nesau, 

OaeJ poeni’r anuwiolion, a gwobro’r cyfia>yn rai. 




Daw gwae i gwrdd a’r dynion sy’n eabla enw’r Ion, 
Daw dydd y ca’nt eu berwi mewn pair yn fawr eu 
poen, 

Ac yno ç^’nt eu poeni dros oesodd rif y dail, 

Aia beidió gwrando’r geiriau lefarodd Ádda’r ail. 


Holl anuwiolion daeai*, pabam na throwcb yn ol, 
Mae lesu Grist ei hunan yn galw ar eich hol; 
Gweddiwch hwyr a bore ar hwn fu ar y brya, 

Am olchi’ch holi bechodau mör lan a’r eira gwyn.. 


B’Ie saìf y godinebwyr a’r anudonwyr câs, 

A pbawb sy’n caru pecliod dros wyneb daear lâs, 

Eu calon tydd yn cryiíu, a’u cliniau yn curo’n’nghyŵ 
Pah fyddo’r lesu’n dyfod i farnu hyn»o fyd, 

7 , 

O cofiwn am y hore daw Crist i farnu’r bfd, 

Wrth sain yr udgorn auraidd daw’r meirw o’r bedd 
au’u gyd, 

Ac yno rhaid rhoi cyfrif o flaen y Barnwr doeth, 

O ! am gyfiawnder lesu i wisgo’r enaid noeth. 


Bydd lawen gan y duwiol gael clywed geîriau, deweh , 
Dros oesoedd di-rifedi meddianau’r nef a géweh ; , 

Bydd yno wledd ddiddarfod o fewn i’r nefoedd Wen, 
CÍodfofi’r Oen fu farw, a’n prynodd ar apren. 



a 


9 ■' 

Ae yno rhydd y Barnwr orehymyn rwymo rhai. 

Sy’n awr yn weison peehod i’w bwrw i’r fíyrnig ffaii,- 
Ac yníÿ’n rhwyra fe’u bwrir, ofnadwy fydd eu lléf, 
l’r tân barotow’d i ddiafol, a’i holí angelion ef. 

10 

O dadau a raaraau anwyl, a phawb sy’ ar dir y byw, 
Gweddiweh hwyr a bore, yn daer wrth orsedd Duw, 
A llefwch am drugaredd, tra par’o dyddiau’ch oes, 
Fel g-allo chwi a’ch teuìu gaelrhan ya ngwaedy groés 

11 

Na chredweh yr athrawiaeth sydd gyda dynolryw» 

Yn dweud am Grist eu hunan nad ydoedd ef yn Ddu w, 
Dywedant fod dyehweîiad, ryw bryd o’r poenau 
dd’od, 

Ni dd’wedodd Brenin lesu'r fath beth a hyn erioed. 

12 

Pan fyddo’r ddaear yma yn eael ei llosgi’n lân, 

A’r moroedd raawr yn berwi i gyd feì llyn o dân, 

A hwythau’r anuwiolion yn rhincian danedd clyw, 
Bryd hyn bydd pawb yn credu fod Iesu Grist yn 
Dduw. 

13 

’Roedd Thomas wedi credu fod Iesu Grist yn Dduw, 
Simeon yn y deinl yn gwaeddi digon yw, 

’Roedd pawb o’r hen ddysgyblion yn dweud mai ýn- 
ddo ef, 

’Roedd modd i olchi’r aflan, a’i ddwyn i deyrnas n@f. 


â 



Trueni raawr yw gweled yr ieuenetyd teg eu grân 
Ar hyd y ge’nffordd lydanyn rayned tuauffern dân, 
Lle nad yw’r pryf yn raarw, na’r tân yn diffodd 
j ’chwaith, 

j Ond poeni rhwng cythreuliaid i drag’wyddoldeb maith 


O Dduw goleua’r dynion sy’n dilyn gwagedd ff©l, 

A thyn ni gyda’n gilydd iredeg ar dy.ol, 

Fel gallotn gael dedwyddwch a heddwch i barau, , 
Yn iie cael casgîu parddtí dros byth mewn poen a 
gwae. 


farwel yn awr gyfellion, ar fyr cawnfyn’d i’r bedd, 
îobertiiio cawn gyfarfod ÿ’ngwîad ÿr hyfryd hëdd, 
de nad oes un afiecliyd, na chlefyd mwy na phoen, 
ind canu a chlodfori ÿ’nghwtnp’ni’r aeddfwyn Oen. 

JOtìN JrîMES, Llandyssil , a y i cant. 


DIWEDD, 


Lloyd, Argraffydäj Caerdydd, 


